


|.” CAN NEWYDD, 


LLWYDDIANT GWEDDI 


“ 
WR, 


A'R ANGENRHEIDRWYDD O'I HARFERYD. 





Mi glywais newydd go erth lbed har 
ŵn Gan gymmydog ryw brydnawn, 
b^ Cariad brawdol wedi llenwi 
$ oc 'Tryw'r gorllewin dir yn llawn; 
Enwa dynion wedi darfod 
o Dim ond enw Iesu mawr; 
| Dyna sydd yn mhob cyfarfod, 

Parti sel a aeth i'r llawr. 


u ô «4 








| 2 
Gwelaf filoedd gyda hyny, 


Yn cyd-weddo yn un man; 
Fel Hur ac Aaron gyda Moses, 
Yn dala fynu'i freichiau gwan; 
Yg Nghaerfyrddin mewn amryw fanau, 
Lle mae manau yno i'w gael; 
Y mae llawer yn ymostwng 
Dan fanerau'r Ceidwad hael. 


“Tenctyd hawddgar, dewch yn gynar 
Mewn i ffafar Byenin hedd; 
Canol oedran dewch dan ruddfan, 
A'r hen rhai egwan cyn y bedd, 
Rhoed gorchymyn ini weiddo, 
Holl ddynolryw yn ddiwahan ; 
Yn ddibiad ac heb ddiffygio, 
/ Ary ffordd wrth fyn'd yn mla'n. 


Nid rhyw eiriau peraidd parod, 
Wedi'n gosod yn eu lle; 
Yspryd briw a chalon ddrylliog, 
Caiff ei gwrando yn y ne, 
' Rhaidd gweddio yn y dirgel 
Cyn cael gafael dda ar Dduw; 
Rhaid gweddio yn y teulu. 
“. Hwyr a boreu tra fo'm byw. 


A chyd weddïo yn yr eglwys, 
Mae'n ddyledswydd ac yn fraint; 

Cyn y byddom byth yn gymhwys, 
I gael gorphwys gyda'r saint: 


i " 








wi k z 
_——— 
, 

^ 





3 'u 
Gwrandawodd Duw ar weddi J onah,. 
Pan oedd yn mol y morfil mawr; 
Ffydd yn gref oedd gyda Dafydd, 
Wrth fyn'd i ladd Golia gawr. 


Gweddi agorodd ddrysau'r carchar, 
Gweddi dorodd rwymau Saul; 

Fe lwyddoedd gweddi'r hen Elias, 
Pan laddwyd holl broffwydi Baal; 
Gweddi gadwodd Shadrach, Mesach, 

Abednego yn y tân; 
Estynwyd dyddiau Hezecia, 
Bymtheg mlynedd yn y bla'n. 


Cadwodd Daniel rhag y llewodd, 
Pwy.na weddiai ond rhyw ffol; 
Cewch wel'd yn hanes y brenhinoedd, 
I'r haul fyn'd ddeg o raddau 'nol; 
Tarddodd ffynnon maes o Brydain 
Hi aeth yn afon dros y byd: 
I gyflawni bwriad boreu, 
Casglu'r perlau oll yng nghyd. 


Danfon Biblau a chenadau, 
' I oleuo pob rhyw ddyn: 
Cyfieithiadau wneir yn ddiau, 
I bawb i gael ei iaith ei hun; 


Arglwydd arbed ni Frytaniaid, 


> Er mwyn lesu trugarha; 
Ti foddlonaist gadw Sodom, 
Er mwyn deg o ddynion da. 








4 


Mae rhyw gwmwl mawr yn codi, 
Fel tai barn yn agosâu . 
O Dad maddeu eg mwyn Iesu, 
'Rwy yn hoffi teugarhau, 
Daeth gwreichionen. o Gaerfyrddin, 
*Nol meddwl rhai o'r nefol dan 
ì Heddyw byddi yn,Mharadwys, 
Mae'r ffordd ymgynwys o dy flan. 


Duw fenditha ein Ftenhimes, 
“Boed iddi yn dragywydd fyw 
. Y boneddigion a'r cyffreddin, 
' A'r holl werin 0 bob lliw; 
Un fil wyth cant ac wyth a deugain, 
Roed yn sgrifenini lawr: 
Er pan ganwyd Iesu'n Methle'm, 
Amen i ini Wr r fath ddedwydd awr. 





» 





ee 
add gg ac 


* 
9 
—_ 
“ - 





